มงคลสูตร 


นำ (หันทะ มะยัง มังคะละสุตตะคาถาโย ภะนามะ เส.) 


เอวัมฌ สุตัง เอกัง สะมะยัง 

ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน 

อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม 

อะถะ โข อัญญะตะรา เทวะตา 

อะภิกกันตายะ รัตติยา 

อะภิกกันตะ'วัณณา 

เกาะละกัปป้'ง เชตะวะนัง 

โอภาเสตะวา เยนะ ภะคะวา เตนุปะส้งกะมิ 

อุปส้งกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา 

เอกะมันตัง อัฏฐาสิ 

เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา 

ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ 

พะหู เทวา มะนุสสา จะ 

มังคะลานิ อะจินตะยุง อากังขะมานา โสต 

ถานัง 

พรูหิ มังคะละมุตตะมัง 
อะเสวะนา จะ พาลานัง 
ปิณฑิตานัญจะ เสาะนา 
ปูชา จะ ปูชะนียานัง 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ 
ปูพเพ จะ กะตะปูญญะตา 
อัตตะส้มมาปะณิธิ จะ 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
พาหูส้จจัญจะ สิปปัญจะ 
วินะโย ตะ สุสิกขิโต 
สุภาสืตา จะ ยา วาจา 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง 
มาตาปิตุอุปฏฐานัง 
ปุตตะทารัสสะ ส้งคะโห 
อะนากุลา จะ กัมมันตา 
เอตัมมังตะละมุตตะมัง 


ในสมัยหนึ่ง พระอานนท์เถระเจ้า ได้สดับมาว่า 

พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ ในพระเชตวนา 
ราม 

ของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี 
ครั้งนั้นแล เทพยดาองค์ใดองค์หนึ่ง 
ครั้นเมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้ว 
มีรัศมีอันงามยิ่งนัก 
ยังเชตวันทั้งส้นให้สว่าง 

พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในที่ใดก็เข้าไปเฝาโดยที่ 
นั้น 

ครั้นเช้าไปเฝาแล้ว จึงถวายอภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า 
แล้ว 

ยืนอยู่ในทำมกลางสวนข้างหนึ่ง 

ครั้นเทพยดานั้น ยืนในที่สมควรสวนช้างหนึ่งแล้วแล 

ได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคาถาว่า 

หมู่เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก 

ผู้หวังความสวัสดี ได้พากันคิดถึงมงคล 
คือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลาย 

ขอพระองค์จงเทศนา มงคลอันสูงสุด 

การไม่คบคนพาลทั้งหลาย ๑ 

การคบบัณฑิตทั้งหลาย ๑ 

การบูชาชนควรบูชาทั้งหลาย ๑ 

ช้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ๑ 

การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ 

การเป็นผู้มีบุญ อันทำแล้วในกาลก่อน๑ 

การตั้งตนไว้ชอบ ๑ 

ช้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ๑ 

การได้ฬงมาแล้วมาก ๑ คิลปศาสตร์ ๑ 

วินัยอันชนคิกษาด็แล้ว ๑ 

วาจาอันชนกล่าวดีแล้ว ๑ 

ช้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ๑ 

การบำรุงมารดาและบิดา ๑ 

การสงเคราห์ลูกและเมีย ๑ 

การงานทั้งหลายไม่อาทูล ๑ 

ช้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด๑ 




ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ 

การให้ ๑ การประพฤติธรรม ๑ 

ญาตะกานัญจะ ส้งคะโห 

การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย ๑ 

อะนะวัชชานะ ก้มมานิ 

กรรมทั้งหลายไม่มีโทษ ๑ 

เอตัมมังตะละมุตตะมัง 

ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 

อาระตี วีระตี ปาปา 

การงดเว้นจากบาป ๑ 

มัชชะปานา จะ ส้ญญะโม 

การเว้นจากการดื่มนํ้าเมา ๑ 

อัปปะมาโท จะ ธัมฌสุ 

ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง 

ช้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 

คาระโว จุ นิวาโต จะ 

การเคารพ ๑ การไม่จองหอง ๑ 

ส้นตุฏฐี จะ กะตัญญตา 

อุปการะ อันท่านทำแล้วแก่ตน ๑ 

กาเลนะ ธัมมัสละวะนัง 

การพ้งธรรมโดยกาล ๑ 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง 

ช้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ๑ 

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา 

ความอดทน ๑ การเป็นผู้ว่าง่าย ๑ 

สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง 

การเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ 

กาเสนะ ธัมมะสาก้จฉา 

การเจรจาธรรมโดยกาล ๑ 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง 

ช้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ๑ 

ตะโป จะ พรัหมะ จะริยัญจะ 

ความเพียรเผากิเลส ๑ ความประพฤติอย่างพรหม ๑ 

อะริยะส้จจานะ ทัสสะนัง 

การเห็นอริยล้จทั้งหลาย ๑ 

นิพพานะส้จฉิกิริยา จะ 

การทำพระนิพพานให้แจ้ง ๑ 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง 

ช้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง 

จิตของ ผู้ ใด อันโลกธรรมทั้งหลาย 

ยัสสะ นะ ก้มปะดิ 

ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว 

อะโสก้ง วีระซัง เขมัง 

ไม่มีโศก ปราศจาก ธุลี เกษม 

เอตัมมังคะละมุตตะมัง 

ช้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 

เอตาทิสานิ ก้ตวานะ 

เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย กระท่ามงคลทั้งหลาย 


เช่นนี้แล้ว 

ส้พพัตถะ มะปะราชิตา 

เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง 

ส้พพัตถะ โสตถิง คัจฉันตี 

ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง 

ตันเตส้ง มังคะละมุตตะมัง 

ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ของเทพยดา และมนุษย์ 


ทั้งหลายเหล่านั้นแล 


คัดลอกจาก หนังสือธรรมานุสรณ์ วัดถํ้าแฝด ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 




